
sen 


ZAKA YA FITRINA 


SWALA YA IDI CfflNI 


YA KIYULI CHA 


CORONA 


SHEIKH 
SULEIMAN AR- 


RUHEILY 


Mwalimu katika msikiti 


wa Mtume na chuo kikuu 


cha Madina 


Tarjama ya: 

Nurein ibnu Uthman Al- 
Jabarty 



1. ZAKA YA FITRI CHINI YA KIVULI CHA 
KUZUILIWA KUTOKA (CURFEW/LOCKDOWN) 

^Ip I^^ju olSj 


Haijuzu kutoa pesa kama zaka ya Fitri kulingana na kauli 
yenye nguvu. 


P a_o«Jl 0*)S-vS> (J,! wLotJl jJisj I^3 j L^>- J>-S jy£ 



Haijuzu kutanguliza kuitoa zaka ya Fitri kabla ya wakati 
wake, nao ni kuanzia kabla ya Swala ya idi kwa siku mbili hadi 
kufikia wakati wa swala ya idi; kulingana na kauli yenye nguvu. 


3 S jlsA~\ jlT jU 4___jjj jLwvJ*yi Lgj>-J4 jl 

• Uy*3i jS ^JlU wLodS Jl*5 ^1_o_wJS 


Bora ni mtu aitoe mwenyewe, ikiwa kutoruhisiwa kutoka 
ni kwa wakati fulani tu (curfew) , aitoe wakati wa ruhusa ya 
kutoka nje; na iwe kabla ya Swala ya idi kwa siku au siku mbili. 

4 J jL«l_j JajJ-l jir »j ^1_»__lJI l_gj>- \j>~[ ^JaLwnj jir j| 

L^3j 3 ^ U- ^ S ^3 (wJijS-dl 4J2 _l*)Ijj jjJjiJS jjSjj Jj>-Sj jl 

. j mmmJ l_» . 4 lJ ^ LgJ-yS>jJJ 


Asipoweza itoa katika wakati wa kuruhusika kutoka, au 
kutoruhisiwa kutoka kukawa ni kwa siku nzima (lockdown), 
basi anaweza chukua uwakilishi wa kuikabidhi kutoka kwa 
fakiri kupitia simu, kisha atamkabidhi ndani ya wakati wa zaka 
ya fitri, na amfikishie itakapokuwa wepesi kufanya hivo. 


90000 @deenkhaalis 


Email: dnkhaalis.ke@gmail.com 







4^4-1 L &>-j£- <jl <_£' 3 ‘LjjJji*' Sjjdk' oLgA' j-5^~ 

.L^Sj 3 


Yajuzu kuwakilisha taasisi za kheri rasmi zenye 
kuaminika; wakati wowote, taasisi iitoe zaka hiyo ndani ya 
wakati wake. 

-dj 3 S13p' Ag4-' (J 1 ^^ JAy'J' J-lp 

•C>' cj 

Bora kwenye kuwakilisha ni kuwakilisha taasisi yenye 
kuaminika, ambayo hutoa zaka ndani ya mji wa mtoaji, na 
inajuzu kutoa nje ya mji wake. 

W^"Lr4 <3 4 -^ '^yy ^ <3 W^Lr^i Lr* (3-3' ^ 'M 

ol5j | L$->jJ4j 4c«j 3 alp 4 2 -<L-*J L£h L^3 j 3 

.L» aw' aS L)lC L)| jj&j 

Muisilamu asipoweza kuitoa zaka ya Fitri ndani ya wakati 
wake, pia asipate muaminifu wa kumuwakilisha kuitoa ndani ya 
wakati wake, basi uwajibu wa zaka hauporomoki, na utabaki 
kwenye dhima yake, ataitoa wakati itakapokuwa wepesi kufanya 
hivyo; na itakuwa ni zaka ya Fitri imetolewa, naye atakuwa 
mwenye udhuru wa kukubalika endapo atakuwa amemtii Allah 
kwa kadri ya uwezo wake. 

- [Silsila ya tweet za Sheikh]: 

https://twitter.com/solyman24/status/1259Q6439634261 1968?s= 

20 


90000 @deenkhaalis 


Email: dnkhaalis.ke@gmail.com 







2. SWALA YA IDI CHINIYA KIVULI CHA 
KUZUILIWA KUTOKA (CURFEW/LOCKDOWN) 

jj^-oJ-l JSS- 4pL»3-I y SjL^Jl AXjli ^jJ. Oj3l (3 -L*Jl SjLy^? 


^ JS"”Tj c4pL»^- L^jl-il ry> JjSJlL; y (J,jl c—jb i)\jjJi}\j jL y\ <jLj>-Ij 
3 L&*)Ly5> y*j cjiiJ-l Jb- LjjjS^ bJL>cS”" jjj«J jLys>l 4 pL»^- .sjj 

.jUjLj y> jl ^L»J/| OLS ^JajLl (l)*y LAwbfc) jjJj Wj-yS2J “ULo 


Kuswali idi nyumbani kwa yule aliekosa jamaa ni Sunnah 
mbele ya jumhuri ya ulamaa, na ni kauli iliochaguliwa na ibnu 
Baaz na Fawzan, na aula zaidi kwa yule ambaye hakumakinika 
kuiswali kwa jamaa, na inatiliwa nguvu zaidi (yaani kuiswali 
nyumbani) endapo haikuswaliwa kwa jamaa kabisa kwa sababu 
ya udhuru, kama ilivo hali yetu na Corona, endapo kufungiwa 
kutaendelea. Na atakaye iswali nyumbani ataiswali bila ya kutoa 
kliutba baada yake, kwa sababu ni jambo la imamu (kiongozi) 
na anaye muakilisha. 


Xc*Jl SjLy^ 4XjLs I5j jlS" jup aLI yjj diJL« y jL £&*>•! 

4j LcijL^Jl a51p —Ly*Jl 3 ^L«*Sl SjLys? JlL* aL&I ^L°*Sl 

3 Lftjl.il ^jJls SJlsL JU-I oi_ft 3 Lj*jj c A-jj ^jj! 

. J^ljjl jjLy-S^ L->j-3l 


.jjjtJ 4Xjli ^jJ. Lftf.Ly23 (Jjj ji,Lj*il ; <tyyj 

Jumhuri ya Ulamaa wametolea hoja ya kuwa Anas Ibnu 
Malik - Allah amridhie - alikuwa anapopitwa na swala ya idi 
pamoja na imamu, anakusanya watu wake, akawaswalisha 
mfano wa swala idi ya imamu. Bukliari ameitaja katika Sahih 
yake bila ya isnadi kwa hali ya kutokuwa na shaka nayo, na ibnu 
Abi Shaybah ameitaja na isnadi yake kamili, nayo ni Sahihi. Na 
kwa sababu swala ya Eid katika hali hii ni 'Naafilah' (sunnah) 


90000 @deenkhaalis 


Email: dnkhaalis.ke@gmail.com 






basi inajuzu kuswaliwa majumbani kama ilivyo katika sunnah 
zote. 


Tambihi: Albani anaona kujuzu kuilipa ni kwa aliyeikosa 
kwa udhru. 

^L»*^l *J _u*Jl o*}Ly2 0\ apLs^-j c_iL>-*yi -Upj 

L_g_?j (jwJiP jjlj L*_J jfji IAa jLu>-Ij ^L*^l L^jgjL* j*y l g. -.-g j2j *y (_j*j 
^J>-L 43jI JL? (_gLl j^»l ju*- ^L»*^l c—pjL -u*il SjL'j’ <j*i/ 4&I 

.L4LL>- j-« L^x>-I Lg—LL c_->LL>- Laj_lp (j-» (jj->-j ju*- s-L-cJl 


Na kwa Hanafiyyah na kundi la wanafikihi ni kuwa swala ya idi 
haiswaliwi ila pamoja na imamu, na atakayeikosa hailipi, sababu 
sharti yake ni iswaliwe na imamu. Na kati ya waliocliagua kauli 
hii ni ibnu Taymiyyah na ibnu Utheymiin Allah awarehemu. 
Kwa sababu swala ya idi iliamrisliwa kuswaliwa pamoja na 
imamu, mpaka Mtume akaamrisha kutolewa wanawake 
(wakaiswali), mpaka wenye hedhi (wanaenda kuhudhuria tu, 
bila kuswali), mpaka wasiokuwa na jilbabu, nduguye amvalishe 
lake (ilimradi aende). 


Ld Ul ^Lp Jji OjLl (J j^jrf <3 s-LcJl (_J-j2j Jij 

.£_*lj j-»*^I jl jJjd Liolj J, Jgjj C ipLgM 4J>-jjjL-» 


-UxJl C-Ll-yg ILj LJ j-& Ll LgiiJl (_-jSsJl 3 pLg_a_aJl jl (Jl 4jlj 

£ 

(Jlp LgCalil ^»_Ip JL-j ?l g--/g jl 4jjrLi ^jjo J-g-® JdJl 3 ‘LpL' 


.lUL 


Wala hakusema wanawake waswali majumbani mwao, 
wala wenye hedhi waombe majumbani mwao. Hili likajulisha 
kuwa swala ya idi ni sliaria iwe kwa jamaa. Inadhihiri kwangu - 


90000 @deenkhaalis 


Email: dnkhaalis.ke@gmail.com 








na Allah ndiye mjuzi zaidi- kuwa jambo hili lina ukunjufu 
(wepesi) ndani yake (yaani anaweza ilipisha). 


Na natanabahisha hapa kuwa maneno ya wanafikihi 
kwenye vitabu vya Fikihi yanahusiana na hali swala ya idi 
inaposwaliwa kwa jamaa ndani ya mji, basi hapo je aliyeikosa 
anaweza kuilipa? Kwa hali ya kutoswaliwa idi katika mji kabisa 
haiingi hapo. 

jjjJ <LpL«^- _LjJI SjL«^ JU- 

jJb 1 - (J_ry«_Litxi.l JjS J-& 4pL»^" -LaJl 4XL> J-&L Jj>-JS 

J ji ^lp <_jtsl AP-Ls^- _LjJ| ojLy^ \h\ f L»l ^L»*yi <LJ2 j>- Jb*- (3 

.SS-, Jl^ 4 J 1—3.1 UjLo-Lp ^ja ^L»j LJj *yi JjjJ Jj-SJ jJJJ 3 

Itabaki ishkali/tatizo, endapo hakutaswaliwa idi kwa jamaa 
kwa ajili ya kuendelea kufungiwa (majumbani), endapo mtu 
ataswali jamaa na watu wake wa nyumbani, je atakhutubu? 
Sababu kauli ya Ulamaa waliotangulia kusema hatakhutubu, ni 
katika hali ya kuwa imami amekhutubu, ama endapo swala ya 
Eid haikuswaliwa kwa jamaa (kwa maana hakukukhutubiwa 
kabisa), basi sijaona kauli ya Ulamaa inayohusu hali hii, na 
hatusemi kauli yoyote ila tuwe na imamu miongoni mwa ulamaa 
wetu katika hiyo kauli, kwa hivyo mas-ala (haya) yatabaki ni 
sehemu ya kufanya utafiti. 

(^jjijji ^jij apl«^ jljUi L43 ^»Uj ^j jJi jijJiJi 3 jsJ'-L'yi 

^ILp ^Ip (jL>- c->j_-Jl 3 a^Ls^- Jjfc*jL *sd\ SjLy^ ^JaJ-l (3 L-fo 5 
wLjJl ojLys> l_g_L^ ^l_jc» (jJl (jlJ_LJl L»U ^l_»| 4_i LJj *y| Sji J jij jLs LjL«_Lp ^y> 

. ^j\_»lAjlJlI ^ jLS^ L^Jp • L - ■» ■ ^_\^j j]j 4pL«^- 

Tatizo kwangu ni katika miji ambayo hakutaswaliwa idi 
kwa jamaa, hali hii ndio nimenyamaza kuhusiana na hukmu ya 


90000 @deenkhaalis 


Email: dnkhaalis.ke@gmail.com 






kutoa khutba baada ya kuiswali idi na watu wa nyumbani kwa 
jamaa, mpaka tupate maneno ya mwanachuoni miongoni mwa 
ulamaa wetu, basi hatusemi kauli ila tuwe na imamu ndani yake. 
Ama ile miji ambayo kutaswaliwa idi kwa jamaa, hata lau ni 
kwa idadi chache, basi hali hii italingana na maneno ya Ulamaa 
waliotangulia (kuwa aliyekosa ataiswali nyumbani na watu 
wake bila ya kutoa khutba baada yake). 

- [Silsila ya tweet za Sheikh] 

https://twitter.com/solvman24/status/1258401226296877056?s= 

20 


Imetafsiriwa na: Nurein ibnu 

Uthman AL-Jabarty, 
Tarehe: 26 Ramadhani, 1441 

Hijri, 

19 May, 2020 Miladi, 
Madina, Saudi Arabia. 


90000 @deenkhaalis 


Email: dnkhaalis.ke@gmail.com 






